

ALAYE BIIRUN ANABI 

KI IKE ATI QLA QLQHUN O HAA BA A TI RI 


Lati 9W9 

Shaikh Abdul Azeez Bn Abdullah Bn Baaz 

- ki Qlghun O kg g- 


Eyi ti a turn? si Yoruba lati qwq: 

Sharafuddeen GbadebQ Raji 


Ni abe afojusi igbimo t’o n sc akoso eto tit? iwe ati titan an 
ka ni Ministiri yii 









ALAYE BIIRUN ANABI 

KI IKE ATI OLA QLQHUN O NAA BA A T1 R1 

Lati 9W9 

Shaikh Abdul Azeez Bn Abdullah Bn Baaz 

- ki plfhun Oktf- 
Eyi ti a tump si Yortiba lati 9W9: 
Sharafuddeen G bade bp Raji 


Ni abe afojusi igbimo t’o n se akoso eto tit? iwe ati titan an 
ka ni Ministiri yii 


1429. H. 



jt>\ try .jlwSjljj 



( j^fr^LL+fTSi 

^TTT ^>j4ttlii Lg J»j ^j^jJIJU^ tjb ^1 

ji j*JU«£ /. fJL j *J& 411 ^1 V%j *AS 

j>\tyr ij,\ij\ -.j\,j,\ \rry t j\x*# 

jH-WX^ti jfiV A 
Ml.-tn-ttr -5 :dUij 
(lijjJl aaIIU ^jaJI ) 
OtywJl - I 3 V-aJl- \ 

^mr/om_rot.r^ j 


M^rltrSK r^ljuyi^ 
MI.-M-tir-* :du»j 


jb>m 



(JA&j/I <JJI |UuJ 

Mo bfr$ ni orukp Qlghun Qba Alaanujulo 
Aladipele-fsan-rere 

[Alaye bi irun Anabi “ki ik$ ati pla Olohun o maa 
ba a” ti ri] 

Qp? ni fun Olohun Oba, ike ati pla Olohun k’o 
maa ba eru Re ati ojise Re Anabi wa Muhammad, ati 
awon ara ile re, pelu awon Sahaabe re; leyin naa: 

Eleyii ni prp soki nipa alaye iroyin irun Anabi, “ki 
ike ati ola Olohun o maa ba a”, eyi ti mo gbero lati fi 
sowo si gbogbo Musulumi l’Qkurin ati l’obinrin, ki 
gbogbo pni ti o ba ri i ka o le baa gbiyanju atikose 
Anabi “ike ati pla Olohun k’o maa ba a” ninu irun 
re; nitori prp re “ki ike ati pla Olphun o maa ba a” 
t’o sp pe: 

t t. 

jIaJi f ** i 1 1 ^) IaS I ^ J .^ ® 

« E maa kirun gege bi e ti se ri mi pe mo n kirun ». 

Bukhari I’o gbe e jade. 

Iwo olukawe wa, alaye naa l’o n bp yii:- 
1- Yoo se aluwala daadaa, oun ni pe ki o se aluwala 
gege bi Olphun ti pa a lase, ni ibamu pelu prp 
Qlphun Oba t’O mo t’O si ga t’o sp pe; 


- 3 - 



j j» j uj lil tj->T l$jt U ^ 

Ji (*^ r j’j r^})S- J»'jr*j' Ji (*^!^ _> 

.1 :UlUl -4 <ji**£ll 

« A pe pyin olugbagbo-ododo, nigba ti p ba dide lati 
kirun, ? fp oju yin, ati owo yin titi de igbpnwp, ki p 
si [fi omi] pa ori yin, ki e si fp esp yin titi de kokosp 

mejeeji ». Qur'aan, 5:6. 

Ati fun pro Anabi “ki ikp ati pla QIphun o maa ba 
a” t’o so pe: 

.« ji>u J-£> V» 

«Irun kan ko ni i jp gbigba lai se impra ». 

2- Oiukirun naa yoo d’oju kp Al-qiblah, ti i se [iha] 
Ka’abah pplu gbogbo ara rp, nibikibi ti o ba wa, l’pni 
t’o daniyan iru irun t’o fp ki, yala irun pranyan ni o 
tabi Naafila; sugbpn ko gbpdp wi aniyan yii jade gba 
ori ahpn rp rara, nitori pe fifi ahpn wi i jade ko ba 
ofin Sharia mu rara, ati pe adadaalp “Bid'ah” ni sise 
bpp jp; tori pe Anabi “ki ikp ati pla QIphun o maa ba 
a” ko wi aniyan jade ri, bpp ni awpn Sahaabe rp “ki 
QIphun O ypnu si wpn” wpn ko se bpp. 

Yoo si fi nnkan kan di iwaju rp, yoo si maa kirun 
l’pni t’o d’oju kp nnkan naa, yala o jp lemaamu ni o 
tabi pni ti n da irun ki. 


- 4 - 



Majemu ti irun ko le e dogba lai ko si i ni 
didojuko Al-qiblah, afi ni awon aye kan ati awon ipo 
kan ti won je adayanri, eyi ti alaye won n be ninu 
awpn iwe awon olumo. 

3- Yoo wi gbolohun igbe Qlohun tobi ti ibere irun 

pe ; 

.« AUt » 

[ALLAHU AKBAR]; 1’ eni ti n wo aye ibi ti yoo fi ori 
kan. 

4- Yoo gbe owo rp mejeeji soke nigba ti ba n wi: 

.« j£\ Jji» 


[ALLAHU AKBAR] titi ti wpn o fi dogba pelu ejika re 
mejeeji, tabi pelu eti re mejeeji. 

5- Yoo gbe pwp re mejeeji le ori igbaaya re, l’pni t’o 
gbe pwp rp otun le eyin atelewp, ati orun pwp, pelu 
apa rp alaafia; nitori pe sise bee fi ese rinle lati pdp 
Anabi, “ki ik? ati pla Qlphun o maa ba a”. 

6- 0 to Sunna pe k’o se adua isirun ti i se: 


j>Ji 'j: ^ ^ ^ » 


✓ / / 




[ALLAHUMMA BAA'ID BAINEE WA BAINA KHATAAYAAYA 
KAMAA BAA'AD'TA BAINA -L MASHRIQI WA LMAGRIB, 
ALLAHUMMA NAQQINEE MIN KHATAAYAAYA KAMAA 


- 5 - 



YUNAQQA -T-THAWBU -L-ABYADU MINA -D-DANAS, 
WA'G'SILNEE MIN KHATAAYAAYA Bl TH-THALJI WA -L- 
MAA'I WA -L-BARAD]. 

Itumo: « Qlohun gbe mi jinna si awon asise mi gege 
bi 0 ti se gbe ibula oorun jinna si ibuwQ re, Qlohun 
fo mi mo kuro ninu awon asise mi gege bi a ti maa n 
fo asp funfun mo kuro ninu gbogbo idoti, Qlohun wp 
mi kuro ninu awon asise mi pelu yinyin ati omi ati 
omi ojo ». 


Ti o ba si fe, o le se adua ti n bp yii dipo re: 

25jCj t25g Ul » 


.«25> iij Yj 

[SUBHAANAKA L-LAAHUMMA WA BIHAMDIK, WA 
TABAARAKA -S MUK, WA TA'AALA JADDUK, WA LAA 
ILAAHA GAIRUK], 

Itumo : « Mimo ni fun Iwo Olohun, eyin ni fun Q, 
ibukun ni fun oruko Re, giga ni fun titobi Re, ko si 
oba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatp si Q ». 

Ti eniyan ba si se omiran ninu awon adua isirun 
t’o wa lati odo Anabi yatp si awon mejeeji yii k6 
burn, amp eyi t’o Ipla ju ni ki eniyan o maa se wpn 
sira wpn lepkppkan, nitori pe eleyii To peye ju ninu 
titple ilana Ojise Olphun, “ki ike ati pla Qlphun o 
maa ba a”. 

Lpyin naa ni yoo wa so pe: 


- 6 - 




•«r—> 

[AUUDZU Bl LLAAHI MINNA -SH SHAITAANI -R-RAJEEM, 
BISMI -LLAAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM], 

Itumo : « Mo sadi Olphun kuro ni odo esu eni-egbe, 
mo bpre ni oruko Olphun Qba Alaanujulp Aladipele- 
esan-rere ». 

Yoo ka Faatihah, nitori pro Ojise Qlohun “ki ike 
ati ola Qlphun o maa ba a” t’o sp pe: 

,« \yu 'a^k-p V » 

« Ko si irun fun eni ti ko ba ka Suuratu -1-Faatihah ». 

Yoo si sp pe: [AAMEEN] leyin re; yoo wi i soke 
ninu irun ti a ti maa n kewu soke, yoo si wi i ni jppje 
ninu irun ti a ki i ti kewu soke. 

Leyin naa ni yoo wa ka ohun ti o ba rp p lprun 
ninu Al-Qur’aan, sugbon eyi ti o lpla ju ni ki o maa 
ka awpn Suura ti won je iwpntunwpnsi ipyin 
Faatihah ni irun Aila ati Alasari ati Ishai, ki o si maa 
ka awpn Suura gungun ni irun Asuba, ki o si maa ka 
awpn Suura gungun ni irun Magrib ni igba kan ki o 
si maa ka awpn suura kukuru ni igba miiran; ni 
ibamu pplu bi o ti wa ninu awpn pgbawa-prp ti wpn 
wa nipa eleyii. 

7- Yoo tp “rukuu” pplu siso pe: 


- 7 - 



.« jSl ^>1 » 

[ALLAHU AKBAR]; p$lu gbigbe qwo re mejeeji soke 
titi ti wqii o fi dpgba p?lu ejika re mejeeji tabi pelu 
eti r? mejeeji, yoo si je ki ori oun o dogba p?lu $yin 
oun, yoo si gbe owq r? mejeeji le ori orunkun re 
mejeeji, yoo si ya awon omp ika re, yoo si fi ara bale 
lori rukuu re, yoo si maa sq pe: 

[SUBHAANA RABBIYA LADZEEM]; eyi ti o si lola ju ni 
pe ki o wi i ni e?meta tabi ju b?e lo. 

O si j? ohun ti a nife si bakan naa pe ki o tun maa 
fi ohun ti n bo yii kun un: 

.« J >» ^ ^ 1)1 »» 

[SUBHAANAKA -L-LAAHUMMA WA HAMDIKA ALLAHUMMA 
■G'FIRLEE]. 

8- Yoo gbori r? soke lati rukuu 1’eni ti o gbe qwo re 
mejeeji soke titi wQn o fi dogba pelu ejika re mejeeji 
tabi pqIu eti re mejeeji; yoo si maa sq pe: 

.« J aUI » 

[SAMIA -L-LAAHU LIMAN HAMIDAH]; -ti o ba je 

lemaamu, tabi $ni ti n da irun ki-. 

Nigba ti o ba si gbera soke tan yoo so pe: 


- 8 - 



oi^Hji v {fjC i^r ixJ- iikii ii', uf.» 

“*** Cr* C - Ai ^ «■ j'j *J-*j o^^Vi 


IRABBANAA WA LAKA -L-HAMD, HAMDAN KHATHEERAN 
TAYYIBAN MUBAARAKAN FEEH, MIL'A -S-SAMAAWATI WA 
MIL'A -L-ARDHI WA MIL'A MAA BAINAHUMAA, WA MIL'A 
MAA SHI'ITA MIN SHAI'IN BA'AD...]. 

Ti o ba se pe eyin lemaamu ni ti n kirun, nnkan ti 
yoo wi nigba ti o ba gbori soke lati rukuu ni: 

. iikii iu'j » 


[RABBANAA WA LAKA -L-HAMD, ...j titi de opin bi o ti 
se siwaju. Sugbon ti onikaluku ninu lemaamu ati ?ni 
ti n kirun l?yin r? ati eni ti n damn ki ba se afikun: 


:X* iu jii ji-f jif» 

✓ / 

ossji ii Si^ id S/j lj *j\j> v 


^ " r, - t* 

JLsJl kill* 


[AH'LA THANAA'I WA -L-MAJD. AHAQQU MAA QAALA -L- 
ABD, WA KULLUNAA LAKA ABD: LAA MAANIA LIMAA 
A'ATAITA, WA LAA MU'UTIYA LIMAA MANA'ATA, WA LAA 
YANFAU DZA -L-JADDI MINKA -L-JADD]; o dara, tori pe 
sise b<?e fi ?s<? rinle lati <?dp Anabi, “ki ike ati pla 
Qlphun o maa ba a”. 


- 9 - 



A tun fp pe ki onikaluku wpn o tun gbe pwp rp 
mejeeji le ori igbaaya rp, gegp bi o ti se nigba ti o wa 
ni iduro siwaju ki o to rukuu, tori pe ohun ti o tpka si 
sise bayii fi ese rinl? lati pdp Anabi, “ki ikp ati pla 
Qlphun o maa ba a” ninu pgbawa-prp Waa’il pmp 
Hujr, ati ti Sah’l pmp Sa’ad, “ki Qlphun O ypnu si 
awpn mejeeji”. 

9- Yoo fi ori kanlp pplu sisp pe: 

[ALLAHU AKBAR]. 

Yoo si fi orunkun rp mejeeji lelp siwaju pwp rp 
mejeeji, ti o ba rprun fun un lati se bpp, sugbon ti o 
ba soro fun un lati bpp ki o kpko gbe pwp rp mejeeji 
lelp siwaju orunkun rp mejeeji. 

Yoo si d’oju awpn pmp-ika ?s? rp ati ti pwp rp kp 
Al-qiblah [iha Ka’abah]. 

Yoo si pa awpn pmp-ika pwp rp pp, l’pni ti yoo 
na wpn. 

Yoo si jp ki iforikanle oun o jp lori awpn orike 
meje: 

1- Iwaju pelu imu. 

2,3- Atelewo mejeeji. 

4,5- orunkun mejeeji. 

6,7- Inu awpn pmp ika psp mejeeji. 

Yoo si maa sp pe: 


- 10 - 



[SUBHAANA RABBIYA -L-A'ALAA], O to Sunna pe ki o 
wi i ni ppmpta tabi ju bpp Ip. 

A si nifi? si pe ki o tun maa so -ninu iforikanle re- 
bayii pe: 

.« >1 ^ » 

[SUBHAANAKA -LLAAHUMMA WA BIHAMDIKA 
ALLAHUMMA G'FIRLEE]. 

Ki o maa se adua lppolppp ni iforikanle re, nitori 
prp Anabi “ki ike ati pla Qlphun o maa ba a” t’o so 
pe: 

*-* L»l J (lw j*-» IJ-)*»-* ^ jZ'ji\ t»l » 

« 5 maa gbe Qlphun tobi ninu rukuu yin; e si maa 
gbiyanju lati se adua ninu iforikanle yin, tori pe aye 
ki adua yin o gba ni i se ». 

Yoo maa tpro ninu oore aye ati ti orun lodo 
Oluwa re; yala irun pranyan ni n ki tabi irun Naafila. 

Yoo si gbe apa r? mejeeji jinna si egbe re mejeeji 
ninu iforikanlp re. 

Yoo tun gbe ikun re jinna si itan re mejeeji. 

Yoo tun gbe itan re mejeeji jinna si eyin ojugun re 
mejeeji -ko ni i pa won po rara-. 


- 11 - 



Yoo gbe apa r? mejeeji soke, yoo mu un jinna 
sil?, niton <?rp Anabi “ike ati pla Qlphun k’o maa ba 
a” t’o so pe: 

igt - - ^ -- ^ ^ I 3a pl * 


« 5 se dpgba ninu iforikanle yin, enikan yin k6 
gbpdp na apa re mejeeji site [gbalaja] bii ti aja ». 

10- Yoo gbe on re soke pelu sisp pe: 

.« jSl » 


[ALLAHUAKBAR]. 

Yoo wa te ese re alaafia site, yoo si jokoo le e 
lori. 

Yoo si naro ese re Qtun. 

Yoo gbe pwp re mejeeji le ori itan ati orunkun re 
mejeeji. 

Yoo maa wa sp bayii pe: 




[RABBI -G-FIRLEE, WA -R HAMNEE, WA HDI'NEE, WA R- 
ZUQNEE, WA AAFI'NEE, WA JBURNEE]. 

Yoo si fi ara bale lori ijoko yii. 

11 - Yoo fi ori kanle te?keji, pelu sisp pe: 

.« jSl au! » 


- 12 - 



[ALLAHU AKBAR]; yoo si se gege bi o ti se ninu 
iforikanle alakpkp. 

12- Yoo gbe ori re soke p?lu sisQ pe: 

.« j£\ 4)1 » 

[ALLAHU AKBAR]; yoo si jokoo die bii ijoko ti n be 
laarin iforikanle mejeeji, Jalsatullstiraahah -ijoko 
isinmi- ni a n pe ijoko yii, a nife si ki eniyan o se e, 
sugbpn ti eniyan ba fi i sile ko buru; ati pe ko si Al- 
Dzikir [iranti QlQhun] tabi adua kan pato ti eniyan o se 
ni ijoko yii. 

Leyin eyi yoo dide lati ki raka keji, l’eni ti o 
gbQWQ re le ori orunkun re, t’o ba rQrun fun un lati 
se b$e, sugbpn ti o ba soro fun un lati se bee ki o fi 
pwo re tile ki o si ba bee dide. 

Yoo ka Suuratu -1-Faatihah, ati ohun ti o ba rp o 
lprun lati ka ninu Al-Qur’aan leyin Faatihah. 

Leyin naa yoo se gege bi o ti se ni raka alakQkp. 

13- Ti o ba se pe irun oni-raka-meji bii irun Asuba 
ati Jima ati irun odun I’id ni n ki, yoo jokoo leyin 
igbori-soke re lati iforikanle eleekeji, l’eni ti o naro 
ese re Qtun, ti o si te ese re alaafia sile, yoo si gbe 
qwo re ptun le ori itan re otun, yoo si di awon ika 
pwo re yatp si ti ifabela pp mora wpn, yoo si na ti 
ifabpla lati fi sami sise Olohun ni okan soso ninu 
ijpsin, ti o ba si di ika ompdinrin [ika kekere] owp 
ptun re po rap eyi ti o tple e, ti o wa fi ika atanpako 


- 13 - 



pplu ti aarin se oruka, ti o si fi ti ifabpla tpka o dara; 
nitori pe gbogbo orisi pna mejeeji wpnyi l’o fi 
rinl? lati pdp Anabi wa, “ki ik? ati pla Qlphun o maa 
ba a”, sugbpn eyi ti o lpla ju ni ki eniyan o maa se 
wpn sira wpn loorekoore; yoo si.gbe pwp r? alaafia 
le ori itan pplu orunkun rp alaafia, Ipyin naa ni yoo 
wa ka Ataayah lori ijoko yii, eyi ti o lp bayii pe: 

Jjl dUU f^Jl toU&Jlj 401 'j&\j til » 

Jjt Jk, ££ fSUji Jjt 

X * + X X X 

.«tijLjj y iin ^ ^ Si y A^-f 

[ATTAHIYYAATU LI -L-LAAH, WA -S-SALAWAAT, WA -T- 
TAYYIBAAT, ASSALAMU ALAIKA AYYUHAA -N-NABIYYU WA 
RAHMATU -L-LAAHI WA BARAKAATUHU, ASSALAMU 
ALAINAA WA ALAA IBAAOI -L-LAAHI -S-SAALIHEEN, 
ASH'HADU AN LAA ILAA ILLA -L-LAAHU WA ASH'HADU 
ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASUULUH]. 

Leyin eyi yoo sp pe: 

J p UJU* US' t-ukl JT olki i;!)! » 

# * + 

<J* ‘-V*-* A-U- J^ i 

jt uJr>: ur uuki jt Jk, oik: 

-*» ✓ * ^ ''.if. " I *, 

.« -L*w* JLa?- dJj] 


- 14 - 



[ALLAHUMMA SALLI ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AALI 
MUHAMMAOIN, KAMAA SALLAITA ALAA IBRAHEEMA WA 
ALAA AALI IBRAHEEMA INNAKA HAMEEOUN MAJEED, 
ALLAHUMMA BAARIK ALAA MUHAMMAOIN WA ALAA AALI 
MUHAMMADIN, KAMAABAARAKTA ALAA IBRAHEEMA WA 
ALAA AALI IBRAHEEMA INNAKA HAMEEOUN MAJEED]. 

Yoo si sadi Qlphun nibi awpn nnkan mprin kan, 


yoo si sp pe: 

' ^ x / ^ ^ ' 

.« O jOi yj tCjCLUlj L^Jl j 


[ALLAHUMMA INNEE AUUOZU BIKA MM AOZAABI -L- 
QAB'R, WA MIN ADZAABIJAHANNAM, WA MIN FIT'NATJ L- 
MAH'YAA WA -L-MAMAAT, WA MIN SHARRI FIT'NATI L- 
MASEEHI -D-DAJJAAL], 


Itumo : « Mo n fi Iwp Qlphun wa isadi nibi iya saare, 
ati nibi iya ina jahannama, ati nibi ami wo isgmi ati ti 
iku, ati nibi aburu arito Maseeh Al-dajjaal “opurp 
olojukan” ». 


Lpyin eyi yoo torp ohun ti o ba n fe ninu oore aye 
ati tgrun, ati pe ti o ba tun tprg fun awpn obi re 
mejeeji, tabi fun elomiran ninu awpn Musulumi yatp 
si awpn obi rp ko burn, -yala irun ti n ki je irun 
pranyan tabi irun Naafila- nitori pro Anabi “ki ikp ati 
ola Olphun o maa ba a” ti o wa ninu ggbawa-orp Ibn 
Mas’ud nigba ti o ko o ni Ataayah tan, o so pe: 


- 15 - 



.« ^fr-Li *Jl Vsupf c-U-jJl JA J ^ " 

« Lpyin naa [lpyin Ataayah] ki o spsa eyi ti o ba wu u 
ju ninu awpn adua ki o se e ». 

Ati pe o tun wa pplu gbolohun miiran pe: 

.« U '*!LA\ ja f » 

« Lpyin eyi ki o spsa eyi ti o ba fe ninu ohun ti o fe 
tprp ». 

Eleyii karii gbogbo awpn ohun ti yoo se eru ni 
anfaani laye ati lprun. 

Lpyin naa ni yoo wa salama si apa ptun ati si apa 
alaafia rp bayii pe: 

.« ill A>jj » 

[ASSALAAMU ALAIKUM WA RAHMATU -L-LAAH; 
ASSALAAMU ALAIKUM WA RAHMATU -L-LAAH]. 

14- Ti o ba si se pe irun oni-raka-mpta geg? bii irun 
Magrib, tabi oni-raka-merin bii irun Aila ati Alasari 
ati Ishai l’o n ki, yoo se Ataayah ti a wi saaju yii pplu 
asalatu fun Anabi, “ki ike ati ola Qlphun o maa ba 
a”, lpyin naa ni yoo dide duro pelu fifi owo ti 
orunkun r? mejeeji, yoo si gbe qwq re mejeeji soke 
dpgba pplu ejika rp mejeeji tabi pplu eti rp mejeeji, 
pplu sisp pe: 

.« jiS i » 


[ALLAHU AKBAR], 


- 16 - 



Yoo si gbe pwo re mejeeji le ori igbaaya re, gege 
bi o ti siwaju. 

Yoo ka Faatihah nikan [lori iduro yii], sugbon ti o 
ba ka nnkan miiran leyin Faatihah ninu raka keta ati 
??k?rin ti irun Aila nigba miiran ko burn, tori pe 
ohun ti n tpka si eleyii fi es? rinle ninu egbawa-oro 
Abu Sa’i’eed Al-Khudriyyu, “ki Qlohun O yonu si 
i”. 

Leyin naa yoo se Ataayah leyin raka keta ninu 
irun Magrib, yoo si se e leyin raka kerin ninu irun 
Aila ati Alasari ati Ishai; gege bi alaye re ti siwaju 
nibi alaye irun oni-raka-meji. 

Leyin naa yoo salama si apa otun re ati ti alaafia 
re [gege bi o ti siwaju]. 

Leyin eleyii yoo tprp aforijin leemeta bayii pe: 


[AS'TAG'FIRU -L-LAAH]. 

Leyin naa yoo sq pe: 




» 


.« f/% 

[ALLAHUMMA ANTA -S-SALAAM, WA MINKA -S-SALAAM, 
TABAARAKTA YAA DZA -L-JALAALI WA -LIKRAAM], 
Lemaamu o wi awon gbolohun ti o siwaju wonyi 
ki o to yi oju si awon eniyan. 

Leyin naa ni yoo wa so pe: 


- 17 - 



y.j ji^Jl fcJO ii cil V SjS-j iUl VI ^1 V » 
CJ Vj cC—kpf LJ ^jL* V j%-fU' <■ J.-& t.^> 


■' * 

/ %>' I / • * 


.<< Jo*il ^iJL. Jl»JI b ( ajLj Vj ni x 


[LAA ILAAHA ILLA -L-LAAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA 
LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMDU WA HUWA ALAA 
KULLI SHAIN IN QADEER, ALLAHUMMA LAA MAANI'A 
LIMAA A'ATAIT, WA LAA MU'UTIYA LIMAA MANA'AT, WA 
LAA YANFA'U DZA -L-JADDIMINKA -L-JADD], 


H Vi Yj iiiil VI ijl V caUU VI S> Vj J> V » 

<1 ^-/»!•»»■» 4 JJI VJ iil V 4 ( j-“ k> *-ll frliiJl j aJj 

/ / /• / 


* * ' 

i - vt" 


[LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA Bl -L-LAAH, LAA 
ILAAHA ILLA -L-LAAH, WA LAA NA'ABUDU ILLA IYYAH, 
LAHU -N-NI'IMATU WA LAHU -L-FADHLU WA LAHU -TH- 
THANAAU -L-HASAN, LAA ILAAHA ILLA -L-LAAHU 
MUKHLISEENA LAHU -D-DEENA WA LAW KARIHA -L- 


KAAFIRUUN], 

Yoo wa so pe: 


.« <0l)i 


[SUBHAANA -L-LAAH], le^metalelogbon. 

« <di JuJ-l » 


- 18 - 



\ 


[ALHAMDU LI -L-LAAH], lpgmgtalelpgbpn. 

«iui» 

[ALLAHII AKBAR], lggmgtalelpgbgn, lgyin naa ni yoo 


wasppe 

- A - A • X 7. > 1 , J ,!a 7. *1 > 


x»>Jl <Jj viiLJl 4J 44J j£* V j *JUl VI ill V w 

.« yA* t-'J* JT Js- 

[LAA ILAAHA ILLA LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, 
LAHU L MULKU WA LAHU -L-HAMDU WA HUWA ALAA 
KULLISHAIN IN QADEER], 

Yoo maa wa ka aw<?n kewu ti n b<? wpnyi lpyin 
gbogbo iran kppkan:- 

^ ^ f j V f J* VJ V au! ^ 

Vi b JA ^ oljllljl ^ 

'<y J* ^ fa 

ai j^i Vj j oljU-Jl ftL3» LLj VJ <uJU 

[ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA -L-HAYYU L- 
QAYYUMU LAA TA'AKHUDZUHU SINATUN WA LAA 
NAWMUN LAHU MAA FEE -S-SAMAAWAATI WA MAA 
FEE -L-AROHI MAN DZA -L-LADZEE YASHFAU INDAHU 
ILLA Bl IDZNIHI YA'ALAMU MAA BAINA AIDIHIM WA 


- 19 - 



MAA KHALFAHUM WA LAA YUHEETUUNA Bl SHAIN IN 
MIN ILMIHI ILIA Bl MAA SHAA'A WASIA KURSIYYUHU 
-S-SAMAAWAATI WA -L-ARDHA WA LAA YA'UUDUHU 
HIFDZUHUMAA WA HUWA -L ALIYYU -L-ADZEEM], 


jj <UI M iui > J* ► Al pin 

.«$ -at 


BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL HUWA -L- 
LAHU AHAD* ALLAHU -S-SAMAD* LAM YALID WA LAM 
YUULAD* WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD]. 


,<* CjtfUiH y- •'-yj 'M <3~“^ y. 

J* c/> 


BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU Bl 
RABBI -L-FALAQ* MIN SHARRI MAA KHALAQ* WA MIN 
SHARRI GAASIQIN IDZAA WAQAB* WA MIN SHARRI -N- 
NAFAATHAATI FEE -L-UQAD* WA MIN SHARRI 
HAASIDIN IDZAA HASAD]. 


.^LJl dLL* .(j-UJl <->jt Ji ^ |*-s ?-J>\ 'i 

+ * * * * 

a Aj > .A jA 


- 20 - 



BISMI -L-LAHI RRAHMAANI R-RAHEEM [QUL AUUDZU Bl 
RABBI -N-NAAS* MALIKI -N-NAAS* ILAAHI -M-NAAS* 
MIN SHARRI -L-WASWAASI -L-KHANNAAS* AL-LADZEE 
YUWASWISU FEE SUOUURI -N-NAAS* MINA -L-JINNATI 
WA -N-NAAS]. 

A si nife si pe ki eniyan o maa ka awpn Suura 
metgeta wgnyi leemeta-mgta lgyin irun Asuba ati 
irun Magrib, nitori pe awpn ggbawa-gro ti wgn tpka 
si sise bpe wa lati odo Anabi, “ki ike ati gla Qlghun 
o maa ba a”. 

Surma ni sise gbogbo awpn iranti Qlghun “Al- 
Dzikir" wgnyi, wgn ki i se granyan rara. 

Ati pe o to Sunna fun Musulumi 1’gkunrin ati 
l’obinrin pe ki wgn o maa ki [awon irun Naafila 
wgnyi] 

Raka merin siwaju irun Aila; raka meji lgyin re; 
ki wgn o si maa ki raka meji lgyin irun Magrib, raka 
meji lgyin irun Ishai, raka meji siwaju irun Asuba; 
gbogbo r? j? raka mejila; awpn raka mejila wgnyi ni 
a n pe ni: Ar-Rawaatib -awgn Sunna ti wgn fi gsg rinlg 
gbgn-in-gbgn-in-; tori pe Anabi “ki ikg ati gla 
Olghun o maa ba a” a maa tgra mg kiki wgn nigba ti 
o ba n be nile; sugbgn ki i ki pkan ninu wgn nigba ti 
o ba wa lori irin-ajo yatg si Sunna ti i siwaju irun 
Asuba [RAKA'ATAAL-FAJR], ati irun Witr nikan, ati pe 
Anabi “ki ike ati gla Qlghun o maa ba a” a maa 


- 21 - 



mojuto kiki awpn irun Naafila mejeeji wonyi nile ati 
lajo. 

Eyi ti o lpla ju ni ki eniyan o maa ki awpn Naafila 
Ar-Rawaatib wpnyi ati Witr nile rp, sugbpn ti o ba ki 
wpn ni Masalasi ko burn, nitori orp Anabi “ki ike ati 
pla Qlohun o maa ba a” t’o sp pe: 

« Eyi t’o lpla ju ninu irun eniyan ni eyi ti o ki ni ile 
rp, afi irun oranyan nikan ». 

Ati pe sise amojuto kiki awpn irun wpnyi n bp 
ninu awpn ohun ti i maa n se okunfa wiwp Al-Janna 
-pgba-idpra-, nitori pro Anabi wa “ki ikp ati pla 
Olphun o maa ba a” t’o sp pe: 

4 J 4^1 ***_}> (3 J b M 

^ |i 1 1.. * •!_}j ^3 

« Enikeni ti o ba n ki raka mejila laarin oru ati osan 
rp ni aselola is? “Naafila”, Olphun O kp ile kan sile 
fun im sinu Al-Janna -pgba idpra- ». Muslim ro gbe e jade 

ninu Sahihu r$. 

Ti eniyan ba si n ki irun raka merin siwaju irun 
Alasari, ti si n ki raka meji siwaju irun Magrib, ati 
raka meji siwaju irun Ishai o dara; tori pe egbawa- 
prp ti o gun rege ti o toka si eleyii wa lati odo Anabi, 
“ki ikp ati pla Olphun 0 maa ba a”. 


- 22 - 



Qlphun l’O ni kongp; ikp ati pla Qlphun k’o maa 
ba Anabi wa Muhammad pmp Abdullah, ati awpn 
ara ile rp, ati awpn Sahaabe rp, ati awQn olutple e 
pplu daadaa titi di QjQ-psan. 

M* 


- 23 - 



/-Jit 

** ^ 


1JU 

jb ^ JUft 

«^Jbu All* 4*»>j » 


b>^Jl ^j 4-+*>j3 


(Lij^Jl^b) 



